CAN YSGRYTHYROL, 
ATTEBIAD I'R TARNELLWYR BABANOD, 


Mewn Traethiadau a ysgrifenasani, mewn dull o enllib a. 


geiriau celyd am y bobl sy'n myned yn ol gair Duw, a*u 
cydwybodau, dan yr enw Bedyddwyr, irwy gymeryd lesu 
Grist yn siampl, a*i air yn rheol yn mhob. ymarferiad cre- 
Jyddol, ac nid hen draddodiadau cyfeiliornus Pabyddiaeth. 





'Ti a bwyswyd yn y clorianau, ac a'th gaed yn bryn.—Dan. 5. 27. 

Edrychwch na bo neb yn eich hanrheithio Ud philosophi a gwag dwyll, 
LO dynion, yn ol egwyddorion y byd, ac nid yn ol. Orist.— 

ol. 2. 18, 

Edr.Gal.1,14,a4.9; Mat. 15.3: 1 Cor. 3, 10—15; 
Phil, l.15, a 4. 8; Jer. 29. 8; Heb. 13. 9. 

Ac yr wyf yn attolwg i chwi, frodyr, graffu ar y rhai sydd yn peri 
anghydfod a rhwystrau, yn erbyn yr athrawiaeth a ddysgasoch chwi; a 
chiliwch oddi wrthynt.—Rhuf. I6. I7. 

Edr, 2 Ioan 1. 9, 10, 11. 


Pe clywn i fod Cenfigen, aflawen, wael ei drych, 

Ond unwaith wedi marw, cydunwn ganu ei chlych:: 

Mi ddeuwn idd ei hangladd, heb ddeigryn ar fy ngrudd, 
' Wel'd dodi'r hen fileines yn isel yn y pridd. 


DARLLENAIS waith athrawon, eu colwg nid oedd glir, 

Am Babaidd Fedydd Baban, ni ddywedent ddim mo'r gwir; 
Maent wedi codi arfau, a cheisio dod yn ben, 

Ni rhaid i ni ddim ofni un gwr â chleddyf pren. 


i Dren.l9, 14; Joel 9. 2; Jêr. 9. 2; 3 Ioan 1, 10; 2. 


Sam. 23. 10. 
Waith fyn'd i adeiladu, mae'n gofyn bwrw'r draul, 
Ac edrych yn cfalus pa fodd mae gyda'r sail : 
Fe brofir pob rhyw orchwyl, meddyliwn bob yr un, 
Fe losgir pob gwaith dynol, fel gwair a sofl grin. 
Luc lb 28 29 .'1 Cor. 3. 10, 11, 12, 


Attolwg, y taenellwyr, a ddewch chwi i'r glorian glir, 
Mewn tawel ysbryd syml, i mewn i'r Bibl pur; 
Lle cawn ni reol union, heb wyro ar un llaw, 
A ddalio'n bwysau cywir ddiwrnod mawr a ddaw. 
Diar. 30. 5; Esau 8. 20; Diar, 8. 8; 1 Cor. 3.15. 
Pa'm y'ch chwi, fobl, yn gwyro oddiwrth efengyl bur? 
On'd lladron ac yspeilwyr sy'n dringo dros y mur, 
A gado'r llwybrau goleu, a'i gamrau union tlws, 
A dringo trwy'r ffenestri, a phasio heibio'r drws? 
Jer. 29.90 ; loan 10. 8; 2 Cor. 12. 18; Ioan 10. 9. 
Attebwch, wyr, yn syml, o'r 'fengyl bur ddinag, 
Nid twyllo eich darllenydd a rhyw hanesion gwâg ; 
Ond pur wirionedd cadarn, heb wyro- ar un llaw, 
A ddalio yn y glorian yn bwysau'r dydd a ddaw, 
Diar. 15.1; 12.17; Ps.100. 5; Job 31. 6; Ps 62, 6. 

















2 


Mae'n gofyn i drafaelwr, rhag ofn garw hin, 
1 'mofyu cadarn sylfaen, yn lle ffyn baglau crin ; 
Gwell yw sylfaenu'n gynnil wrthreol Bibl Duw, 
Wrth ado'r rheol hôno, ca'dd lawer esgyrn briw. 
Esau 27. 8; 96. 6; Gal. 6.16; Ps,141, 7. 
Os ni yw'r Ail-fedyddwyr, pwy oedd y cynta” erio'd ? 
Da gennyf glywed hyny gan ryw un dan y rhôd ; 
Rhaid myn'd at y taenellwr, a gofyn iddo fe, 
Os methiff roddi ateb, fe ddarfu am y ple, 
Mat. 21. 25, 26,27; Luc 7. 30; Act 8, 12. 
Gwr chwannog iawn i gŵeril, yn ieuangc iawn ei o'd, 
A'i lefel at fedyddwyr, acatynt hwy mae'i nôd ; 
Mae ei ddannedd ef yn llymion, a'i dafod ef yn hir, 
Pe bai e'n hwy o lawer, mae etto heb ddweud y gwir. 
Col. 3.19; Galar. 912; Iago l.26; Jer.9. 5. 


Gwylied holl daenellwyr, rhagreadw'r gwir ynghudd, 
A theithio ar draeth pwdr, heb gael eu traed yn rhydd ; 
'T'rueni fod gwyr cyfrwys yn awr mor frwd eu zel, 
Dros hen draddodiad dynol, a chadw'r gwir yn gel. 
2Cor.4. 2,9; Mat. 7. 26; Rhuf. 10.2; Col. 2.8, 


Galarus iawn i'w gweled yn un lle, ŵr neu fâb, 
Yn sefyll mor ddig'wilydd dros fedydd tlawd y pab; 
Aed hwn yn ol i Rufain, y lle daeth allan gynt, 
Nid yw ond plyfyn ysgafn, aiff gyda'r awel wynt. 
2 Tim.4. 3, 4; Dat. 18.21; Job 21, 18; Ps. 78. 39. 


Ystyriwch hyn o brysur, chwi olì daenellwyr plant, 
Pe baech chwi'n gwneuthur llyfrau, rifedi lawer cant ; 
Ni fyddai rhai'n ond sothach, ac afiach o bob rhyw, 
Heb fawr o'r gwir yn gyson wrtb reol Bibl Duw. 
Deut. 1i,1; Pree,'120 19 Pit, 2112; D' Tim.(4, 16, 


Chwi ewch at yr enwaediad, Cyfammod Abrahain, 
JT bledio bedydd baban, nid yw end rheswm cam ; 
Gwneuthur ffol yn ffolach, a'r dall yn ddallach yw, 
1 geisio baeru un peth na cheir e'n Mibl Duw. 
Gal.5.2; Act.15.1; Diar. 16,22; Phil. 4.5; Mat!15.6. 


Nid yw'ch rhesymau tywyll i gyd ond twyll â sgil, 

Fe ddichon un eich atteb, pe baech chwi lawer mil; 

Ni cheisiwn ond y Bibl, mae hwnw'n ddigon byth, 

Ni cheir mo fedydd baban, onid ydyw hyn yn,chwith! 
2Cor.4.2; Ps.9. 6; 2 Cor, 12, 9; 2Tim,.2,.9. 


Chwi haerwch yn ddig'wilydd, a llawer iawn .o stwr, 
Am Lydia, fenyw dduwiol, fod iddi blant a gŵr; 
Rhyfeddol yw'r dichellion, i dwyllo dynolryw, 
I ddywedyd neu 'sgrifenu y peth na ddywedodd Duw. 
1 Tim. L.. 7; Act. 16. 14; Diar. 710; Ps. 35.20 ;.1 
Ioan 4. 1; 





9 


Dwys gadarn, rai dysgedig, ni ddywedant ddim mo'r gwir, 

P'le mae'ch agorïad auraidd i ddadcloi cloion dur? 

Os gwr a phlant oedd iddi attebwch i mi'n blaîn, 

I'r goleu a'r dirgelwch, mynegwch enwau rhai'n. 9. 6. 
Lef. 19.32; Uan.4.12; Diar. 15, 1; Esau 41, 28; Col. 

Yr y'ch chwi'r gau athrawon, yn achwyn arnom ni, 

O eisiau ein bod ni'n llawen, wrth lais eich telyn chwi; 

Fe ddichon gwag resymau, foddloni ambell un, 

A gwneyd y ffol yn llawen os yfir peth o'i win. [ôl, 82. 
Rhuf, 2, 20; Preg. 3.12; Job 11. 12 Diar, 1: 315125. 

Mae llawer rheswm cibddall idwyllo'r anghall ddyn, 

Rhyw “chydig o wirionedd, anwiredd wrth ei glyn; 

Cymmysgu rliai'n a'u gilydd i dwyllo dynolryw, 

Mae hon yn ddichell enbyd, a chroesi feddwl Duw. 
Rhufl.21,25; Ps.105.25; Diar, 14.17. 

Pe baed yn gwneuthur llyfrau i lanw hyn o fyd, 

I bledio bedydd baban, ni fyddai ond twylli gyd: 

Ytŷ sydd ar y tywodigyd a gwymp i lawr, 

Y gwir a ddal yn gadarn yn nydd y storom fawr, 
Preg. 12. 12; Mat. 7.27; I Cor. 3.10, 


Rhyw bentwr mawr sydd genych, o hen gasgliadau crin, 
A losgir yn y diwedd fel tân yn difa llin; 

Pysgotta llynoedd lleidiog, ac nid y gair ei hun, 
Gwell genym dammaid iachus, na'u pysgod drewllyd blin. 

2 Tim.4,9; Heb 16. 18; Jer. 16. 16; Diar, 16. 15 18, 17, 
Chwi wnewch aelodau eglwys o.blant bythefnos oed, 

Na cherddodd gam o'r ddaear, na ddywedodd air erioed; 
Nid yw y fath ddefnyddiau ond dizon.gwan a main, 
Mae'r dda fod cryfach muriau i Sion nag yw rhai'n, 

1Sam. ,22; Rhuf.9. 11; Ps.110, 16; Galar. 2,18, .* 


Osgall un Sant genhedlu-Santarall yn.y bru, 

Ystyried pob darllenydd, nad yw ond celwydd du; 

Pa fodd na all'sai Noa, rhowch atteb im' paham 

Na bu'sai fe'n cenhedlu duwiolach mab na Cham, 9 


4, 
Gen,25.22; Marc 13. 14; Gen, 9, 24; Lef, 10 1; gal, 4. 


Rhyfeddu'r wyf, a synu o'm blaen ac ar fy ol, 

Fod un dyn â phump synwyr yn siarad peth mor ffol ; 

Chwi holl ddarllenwyr Cymru, ystyriwch bob yr un, 

Pwy gristion allai feddwl ei fod yn berchen un. 
Ps.143.4; Diar. 27.22; Dent.:32, 1: Diar. 11,192, 


Rhyfedd yw'r ymdd'rysu, mewn tywyllwch lawer tro, 

Fel dyn f'aia'i ysbryd, mewn cwlwm dan y clo, 

A'i wag rhesymau gwanaidd, disylwedd a diles, 

Yn teithio mewn tywyllwch, heb oleu'r han! na'i gwres. [3, 
2 Pedr1.9; Dent.2.30; Job 22, il; Barn. 4,9; Job 295. 


Gofynaf i'r taenellwyr, sydd yma is y rhod, 
A oes rhyw Fiblau newydd, yn ddirgel yn eich. cod ; 











4 


Ac onid oes rhai newydd, myfi a a ddyweda'n hy 
Na cheir mo fedydd baban o fewn i'n Biblau ni? 
Mat. 21.25; Hag.1.6; Eph. 6. 19; Act. 14. 3, 
Beth,dal rhyw hên gasgliadau, i lanw llawer sach, 
Heb ganddo yn y diwedd ond crygyn brwnt o grach 
l ranu rhwng ei frodyr, yn agos ac yn mhell, 
Dymunwn fod bugeiliaid yn cadw ymboith gwell, 
Col, 18, 21, 2292. Cron. o..0.;. Diar. £0, 21, 
Sylwch chwi, ddarllenwyr, am seren wermwnt fawr, 
A ddywed Ioan am dani, a syrthiodd yma i'r llawr ; 
Hi chwerwodd yr holl ddyfroedd, ne's marw llawer un, 
Nid oes gan rhai athrawon o'r efengyl ond ei llun. 
Dat. 6. 10,11: Jer, 29,15; 9,5. 
O rhyfedd y taenellwr, na bu'sai'n gallach gŵr, 
Na myn'd ì bigo cweril, a chadw'r fath ystwr ; 
Gwell fu'sai fod cenfigen, yn isel dan ei dro*d, 
Na'i chwydu “ngwyneb brodyr, mwy ganwaith fu*sai ei glod. 
Diur. 14. 8; 23. 11; 26. 21; Esau 28. 8; Jos. 6.27. 
Beth dal y gwin melusa*, a'i yfed e' pan ceir, 
A gwenwyn yn ei waelod, a'i gael o gwpan aur; 
Ystyried pob darllenydd, ond llyfr i'r Cymry glan, 
Felosgir bedydd baban i gyd yn ulw man- 
Dian, 9.2: Dat. 17.4; Act, 8,019. 2 Sam. a. 8. 
Maent bwy wedi digio er's dyddiau'n chwerw iawn, 
Cenfizen sy'n eu mybwes, a chweril sydd yn llawn; 
Achwynant ar fedyddwyr yn uchel iawn eu gwynt 
O eisiau ein bod ni 'n bwyta o'u torfhau ìlwydon hwynt, 
O Sam. 8.8; Iagoo. 16; 1'Tim'5. 19; Jos. 9. 4,0. 
,Hauasant had ymryson yn uchel ar eu gwrych, 
Gan feddwl yn eu calon i fyn*d a*r grwn ar rhych ; 
Fe all y gwir gyfarfod rhyw un a swmbwl hir, 
Mae llawer ych yn blino, cyn mynd i ben ei dir. 
Hab.1.3; Hos,/.2; Gen.44. 17; 'Gal.'6, 9. 
Fe gaiíf y frwydr ddarfod, os llonydd teg a gawn, 
Ni “nghanwn air yn mhellach na boreu na phrydnawn ; 
Os gwnair ryw rith o atteb, gan ryw un o'r groes blaid, | 
Ceir rhagor y tro nesaf, os gwelir anghenrhaid. [16. | 
Ps.140.7; Diar 3. 31; Gen. 45.83; Jud, 22; 1 Cor. 9. 
Os rhaid yw canu rhagor, *does help ond myn'd yn m*lan 
'Trwy, ganol hyn o ryfel, er poethed ydyw'r tan ; 
Pe deuai yn fy erbyn ryw filoedd ddwy neu dair, 
Ni cheisiaf fi un araf, ond cleddyf gloyw'r gair. 
Mhut. 2. 10; Diar. £0. 20; Ps. 2.6; Eph.6,1/, 


DW. 


M. Price, Argraffydd, Merthyr. 





